/ MAE genyf yma ganiad, os cenad genych gaf, 
Ac adrodd fy mreuddwydion yn union i chwi a wnaf 
Mi welais ar ryw noswaith un weledigaeth dost, 
y^ bendefigion Bryda'n mae'n fychan iawn y fost. 


Mi welwn wŷr y Senedd yn ymgrynhoi yngbyd —* 


Yn erbyn y tylodion yn gysson olli gyd, - 
' I godi cyfraith newydd, annedwydd oedd. eu nâd, 
A gwneud carcharau crenlôn i dlodion yr holl wlad. 


Mi welwn dai anferthol rhyfeddol iawn o fawr, 
A gyrant y tylodion yn union yno'n awr ; 


Y gwyr oddiwrth eu gwragedd ar hynt gymerant hwy, 


A'r plant oddiwrth rieni, O glledi erchyll glwy” ! 


Fe dd'wed yr Overseer. mewn moddion tyner têg, 
Na wiw i dlawd ond hyny mo gynnyg lledu ei gêg ; 
Caiff weithio mewn caledi i gadw ei deulu mân, 
Neu fyn'd i'r House Industry i hannerl'wgu yn lân? 


Wel dyma gyfraith enbyd mae'n arswyd d'weud yn wir, 
Carcharu dyn am d'lodi yn Mrydain. dawel dir, 

Bydd mwy o ladd a 'speilio mi allaf dystio'n dyn, 

A. phobrhyw garchar beunydd yn llawn oherwydd byn 


Ar foneddigion Brydain bydd costau creulon, croes, 
A'r holl denantiaid hefyd, mewn dyled hyd eu hoes: 
Aiff rhai yn foneddigion ar gost tylodion lu, 

Mae Brydain'awr'rwy'n meddwl o dan ryw gwmwl du 


Fe fydd hen wragedd Cymry yn tyngu a rhegu yn 
rhwydd, 

Wrth wel'd y fath gaethiwed morgaled yn eu gwydd: 

Ffarwel am fwyd neu gardod, er saled oedd eu swm, 

Ffarwel am wlân ond hyny, mae'n tramwy newydd 
trwm 


Bydd Modlen Tyddyn isa, a Sina yn eitha” sur, 
Wrth gael eu troi 1 gysgu i'r gwely heb eu gwyr ; 
Bydd Mari Morgan hefyd, yn d'wedyd yr un dôn 
Nad eill y nos gynesu yn siwr heb gwm'ni Siôn. 
Bydd Wil o'r Pandy budr, yn ddigon sur eì saig, 
Wrth weled ei gaethiwo a'i rwystroat eiwraig; 
Chaiff yntau 5ionyn Wmffre m'or hanner chwareu têg 
'Rol cysgu bydd. yn gwaeddi am Gadi nerth ei gêg. 


Rhyw lencyn wrth briodi attebai yn ddigrif iawn, 
Pan glywodd yr Offeiriad yn ei ddarlleniad llawn, 
Hyd angeu gwna'ch cyssylltu ; O Syr, nid felly'n siwr 


Ond hyd y Workhonse newydd, mi fydJa'n ufudd ŵr! 


Gochelwch chwithau'r merched rhag mynd ì chwar- 


eu'r chwingc, 
Mae'n dost ar lawer lodes fu gynt yn baunes binc ; 
Ca'nt fagu eu plant eu hunuin anedwydd iawn eu nad, 
Ni waeth i'r un ond hyny mo dyngu pwy 'dyw dad. 


Ceir gweled aml ffarmwr mewn cyflwr digon caeth; 
Byda 1rethi mawr diarbed, ceir gweled asmer gwaeth ; 


NEW 


Breuddwyd Hynod, 


Yn nghylch Cyfraith Newydd y Tylodion, neu y Work-house 
a'i ganlyniadau. | 


mp, 


dh 


Estroniaid o Wyddelod, y Scots a'r Saeson sur, 
Osodant yn Stiwardiaid, mae hyn yn galed gur, 


Nid oes trwy'r gair yn sicr dystiolaeth gwir i'w gael, 
Nac un gorchymyn trwyddo i'r gwych gaethiwo'r gwael 
Nac ysgar-un briodas, anaddas vdyw'r nâd, 
Erioed ni luniwyd cyfraith o fath bon yma i fod; 


Ni chaiff na gwyr na gwragedd yn y carchar hagr hwn 

Na Snuff Na dim Tobacco na Thea er ei geisio gwn ; 

Na gweled chwaith eu gilydd bydd hyny'n dramgwydd 
trwm 

A llawer bron a ll'wgu o fewn y llety llwm 


Os gwnaeth Refform o ddifri” fath gledi yn ein gwlad 
Ar olibawbei phleidio mewn cyffro'n ddi nacad ; 
Boed hwch y Bwl yn dyrnu cyn 1 mi brofi eì naws, 
Â llong ar ben y Wyddfa, a'r Gadair hithau'n gaws. 


Roedd Dica Robin Morris, ag Ellis Bwlch y gwym 
Yn d'weyd bod eu caethiwed mor gaeth ag Israel gynt 
A chanoedd mewn caledi yn ymboeni o eisiau bwyd ? 
Wrth waithio mewn cyfyngder bydd llawer gwyneb 

llwyd 


O Brydain Fawr buredig mae'n berygli tio bwys 
O achos dy gyfreithiau gael dialeddau dwys! 
Rhyddheaist gaethion fadia yn gyfa bod ag un. 
Yn awr 'rwyt am gaethiwo dy hynod wlad dy hun. 


Mae pawb sy'n perchen golud osŵn eu dedfryd sur 
Caiffgwyr gwmpeini eu gwragedd, a'r gwragedd gwm- 
'ni eu gwyr ; 
Ond nid yw priodasau i gyd ond geiriau gwawd. 
Yr undeb hwn ddattodir os ledir hwy'n dylawd! ! 


Pe gyrid y tylodion i gyd o Frydain Fawr, 

Ni fyddai ond boneddigion yn union yno nawr: 

Ffarwel am dreth i'r Brenin, na chwaith am drin y tir, 

Na llongwr, crefftw r, sawdwr, na gweithiwr, dyma'r 
gwir. 


—Maerhaì o fonedd Cymru yn ysgrifenu'n faith, 
Nes yw eu gwaed ar sefyll wrth wel'd yr erchyll waith 
Mae rhywun tlawd yn perthyn i'r bonedd pena'r byd, 
Ac mae gwehilion gwelwch i'r gwenith goreu gyd. 


Syr Robert Vôn, o Nannau, a Meirig haeddai glod, 
Ac amryw foneddigion yn rhwyddlon îs y rhod, 
Am gym'ryd plaid tylodion mewn moddion tirion têg, 
'Trwy'r Gogledd a'r Deheudir, yn frodyr mwyn difrêg. 


'n wir, 
Gobeithio na chawn. ddyoddef dan fin y cleddyf clw, 
Mewn “Undeb a Brawdgarwch', cydsyniwch yn disên 
A chofiwch y tylodion, wyr mwynion oll, Amen. 

YwAIN MEIRION 


Wel dyma swm y breuddwyddwyd a welwyd geny 


Llanrwst, Argraffwyd gan John Jones. i i Y 


3 
a 
Add 





